







4... CANNEWYDD; 


RHWNG WAR A WERCH,. 





MAB. 





GwaRANDO'R seren fwyn lygad- lon, 
Ar gwynfan mab sy'n glaf ei golon, 


MER CH? 


Nid wy'n malio dîm o'r mydiryn,. 
a e bait ti gwedi'th gwa 





a 







o RW 


(c a 











MERCH. 
Pŵ! baw! dyw promeis ond lle cadwer, 
Mae gydaf i dy drech di lawer. 
MAB. 
Beth os twyllìth hwnw dithau, e 
'Run modd y twyllest tithau finau 2 
MERCH. | 
Ni chymrai ddim o nhwyllo ganddo, | 
Dwy'n malio brwynen grîn am dano. | 
MAB, 
Iow'n yn meddwl, Gwen, lliw'r hinion, 
Ei's lawer dydd fod tro'n dy gynffon. « 
MERCH. | 
F” allai'n wir, dwy ddim yn ammeu, 
Mae troion rai'n dy gynffon dithau. k 
MAB. tw 
Can ffarwel, os rhaid ymadael, 
Dyro gusan etto'o ffarwel. 


j 

MERCH. | 

Cymmer ddau & phaid a lleisio, | 

'i'i cest ê ganwaith heb ei geisio, | 

Ond gwrando fachgen cyn ymadael, | 

Mae geny' air i ddyweJd yn isel. vy 
MAB. 

awi 


O! betb, wyt tithau'n cechreu cwyno, 

Dwy'n malio ffyrling d'weud neu beidio, 

- MERCH. 

i'i addewaist fy mhriodi, 

Os ddigwyddau i mi feichiogi. 
* MAB, 


Mi gymra'n 


Te 


£ 


unser, stopa dipin, 


t 
Ond oet ti gynau 'nghalwi'n lliprin. 





» 


| 
| 
Ŵ 
| 
| 
î 
| 

* 





5 





em CNn " AWL Seb E4 AU 
A a  RN , NN 


| MERCH. 
Mewn nwydau drwg “rown ì'r pryd hyny, 
Rw'i nawr y dirfawr edifari, 
MAB. 

Ddaw'r amser byth yn ôl ei bassio, 
Gwaith ofer codi pais nol pisio. 

MERCH. 
Os o'wn i'n dweyd rhiw ddwli cynau, 
Mae ammherffeithrwydd yn y goreu. 
MAB. 


Oes yn wir mae achos ofni, 


Mae iolen fyddi 'nol priodi,. 
Dwed os doi dî, Gwen liw'r blodau, : 
Yn wraig briod i'm hŷd angeu. 
MERCH. 
Ha!ha! gwnewn gwpwl dedwydd wedyn, 
Fi yn iolen, tithau yn iolyn, 
MAB, 
Mae llawer dau fel ti a finau, 
'Nol myn'd y'ngbyd yn byw o'r goreu. 
MERCH. 
Wel ni briodwn doed a ddelo, 
Ni chollir brwydyr byth eyn trêio. 
MAB. 
Mae'n rbaid cael sâri weithio gwely, 
A. seld, a ehwbwrd, cyn priodi. 
MERCH. 
Mae gen i ddau bâr o flancedi, 
A rhwg, a charthen, a gobeny'. 
MAB. 
Mae'n rhaid cael hefyd blank a tbrybe, 
A lletwad bren, a llwyêô a fRolau. 





MERCH; 
Mae gen i stwc a thwba i hlchi, 
A chwrtens glân oddeutn'i gwely. 









Mae'n rhaid Gael ífyst, a chaib i labro,. 
A'rhaw, a phal, i mi-gael cloddio, 


' MRRCH! 
. Mae geni rôd, a phar o gribau, 
— A-gweill yn barod i wau sanau. 
oe 5 di Bi 
Mae'n rhaid cael wedyn gidl a chrochon, . 
Linc.a bachau i ferwi'r cloron, 
S MERCH, 
Rhaid, a chryd i siglo'r babì, 
' A neei wlychu'r toes cyn pobi, 
MAB... 
Mawr fydd fy lwe, os ca'i fy meinwen, 


Mae'n anhawdd gweled merchmor cymmen: 


MERCH, 
Mae gen i.goffor grwycli o-ddeiwen,.. 
Yn llawn-e ddillad hyd y ddaupen, 
i MAB. 
Pryd yr awn i Gwen lliw'r manod, . 
I ymrwymo mewn pur ammod 2 
MERCH., 
Âr ôl pasio y gostegion, . 
“Ni gawn gyflawni'r holl bromeision. 
Mole.Catcher a'i cânt. 


d. Price, Argraffydd, Heol Fawr, Merthyr 





a 


* 
— ŵ : 
Nr ed a ^e 


o s dg 


“ 








